Al-Qaai'datu 
Al-Madaniyyah 


Kusomesha kusoma kwa wanaoanza 


Silabasi Ilivowekewa Chuo cha Qura'ni 


Tukufu na Mutuuni za Kielimu katika 
Al-Masjid An-Nabawwiv 


Duktuur. AbdulMuhsin bin Muhammad Al-Qaasim 
Imamu na khatibu wa Al-Masjid An-Nabawv 


باللغه السواحيلية 


Al-Qaal'datu 
Al-Madanivvah 


Ta'liimu al-giraa-ati lilmubtadi-iina 


SIR 


SN 
S " | e 
< Al-Oaai'datu 
1 š 
SS Al-Madanivvah 22 
= 

Ta'liimu al-giraa-ati lilmubtadi-iina 
Silabasi Iliyowekewa Chuo cha Qura'ni 
>> Tukufu na Mutuuni za Kielimu katika ç 
NN Al-Masjid An-Nabawwiy WA 
> 
$ Duktuur. AbdulMuhsin bin Muhammad Al-Qaasim WA 
° Imamu na khatibu wa Al-Masjid An-Nabawy . 


: Utangulizi e 


Naanza kwa Jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu 


Utangulizi 


Sifa njema zote ni za Allah Mola mlezi wa viumbe, na swala na salamu 
zimshukie Nabii wetu Muhammad, famila yake na masahaba wake wote: 
Ama baada ya hayo: 

Kwa hakika Umma huu umetukuka kwa elimu; kwani aya ya kwanza 
ilioteremshwa ni katika kuhimiza na kutilia mkazo jambo hili; Amesema 
aliyetukuka: 


{ Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba}, na kwa kuwa usomaji ndio msingi 
wa kujifunza elimu; nimekusanya misingi yake, nikakusudia kwa umakinifu 
kuikusanya, kuwepesisha na kusahilisha, na kukitisha usomaji kwa 
wanaoanza kujifunza, pamoja na kufupisha muda wa kusoma, na nikakiita 
[kitabu hiki]: (Al-Qaaidatu Al-Madanivvah - Ta'liimu algiraati lil Mubtadiina - 
) 

Namuomba Allah awanufaishe watu nayo (Oaaidah hii), na aijalie iwe ni 
kwa ajili ya kukusudia Uso wake Mtukufu. 


Na swala na salamu za Allah zimwendee Nabii wetu 
Muhammad, familia yake na masahaba wake wote. 


Duktuur. AbdulMuhsin bin Muhammad Algaasim 
Imamu na khatibu wa Almasjid Annabawy 


Nimemaliza kuiandika (Oaaidah hii) siku ya Idi ya kuchinja 
Mwaka wa elfu moja mia nne na arubaini na moja hijria 


е A Nilivovafanva katika 
< hiki kitabu 


+ Niliyoyafanya katika — * 
J hiki kitabu 5 


1- Nimekijenga kitabu hiki juu wa misingi thabiti ya kielimu, kwa kurejelea 
vitabu vya Lugha ya kiarabu. 

2- Nimeweka kwenye kitabu misingi yote anayohitajia mwanafunzi. 

3- Nimeweka (Utangulizi) kabla ya masomo kuhusu uchoraji wa herufi, majina 
yake na sauti zake. 

4- Nimekigawanya kitabu katika milango kumi na tatu (13), na mara nyingi 
kunakuwa na masomo chini ya kila mlango. 

5- Katika upangiliaji wa kitabu nimechunga mtiririko wa kiakili (uliozoeleka na 
kila mtu) na mpangilio wa kupanda polepole katika ufunzaji. 

6- Nimeyaunganisha masomo baadhi yake kwa baadhi; ili mwanafuzi aweze 
kukumbuka darasa zilizopita. 

7- Nimeuwekea kila mlango malengo ya mafunzo; ili mwanafunzi ajitahidi 
kuyafanikisha. 

8- Nimemuwekea mwalimu mwanzoni mwa kila mlango anayoyahitaji ndani 
yake - njia ya kusoma, na mengineyo -. 

9- Nimeweka njia mukhtasari ya kufundisha kusoma. 

10- Nimetenga milango na masomo, hasa ya baadhi ya misingi ya kusoma; 
kwa ajili va umuhimu wa kuidhibiti na ili mwanafunzi asalimike na kukosea na 
kuwa na utata ndani yake: 

a- «Hamzah»; kwa ajili ya umuhimu wake, na kufungamana mara nyingi na herufi za i'llah 
('alif', 'yaa', 'waawu'). 

b- «Hamzatun mamduudah»; kwa kuwa inakusanva 'hamzah' mbili ndani yake, au 'hamzah' 
na 'alif'. 

c- «Alalifu almaqswuurahx; kwa kuwa inafanana na 'Vaa' «5» katika mchoro wake. 

d- «Hamzatul Qatw'i na Hamzatul waswli», «at-taaul marbuutwah», na «Allaamul 
qamarivvah na Allaamu sh-shamsiyyah»; ili kudhibiti herufi zinazofanana kimaandiko japokuwa 
zinatofautiana kisauti. 

e- «Almaddu attwabii' i»; kwa kuwa inatumika sana katika lugha, na mwanafuzi anahitaji 
kuijua na kuidhibiti . 

f- «Alif baada ya waawu aljamaa’ah (wingi)»; ili kuonyesha kwamba waawu ni va wingi; na 
kwa hivyo alif haisomwi. 

g- «Misamiati muhimu ya Michoro ya Msahafu mtukufu», na nimeleta mifano iliyoandikwa 
kwa mwandiko wa Msahafu; ili mwanafunzi aweze kuisoma Qur'ani Tukufu bila 
kuchanganyikiwa katika misingi ya kusoma aliyofunzwa.. 

h- Nambari: kutoka <0-20>; ili aweze kusoma namba zikiwa moja moja na kwa kuunganisha. 


11- Nimegawanya mlango wa <Kusoma Maneno» katika masomo matano: 
Kuanzia maneno mawili hadi manne, kisha kusoma sentensi, ikifuatiwa na 


kusoma maandishi yaliyoundwa kwa sentensi kadhaa. 
AP 


ANY Niliyoyafanya katika Ce; 
ġà hiki kitabu syö 


12- Nimeanza masomo kwa 'Fat-ha', kisha 'Kasra', ikifuatiwa na 'dwamma', 
kwa kuwa 'Fat-ha' ndiyo 'harakah' iliyo nyepesi kabisa, ikifuatiwa na 'Kasra'-, 
Kisha nikazifuatiza na 'Sukuun'. 

13- Katika mlango wa «Herufi zilizo na 'harakaat' na 'sukuun'» nimetosheka 
na mifano ya herufi tatu pekee. 

14- Nimeweka mwanzoni mwa mlango wa pili hadi wa tano herufi zote za 
alfabeti pamoja na somo lake lililokusudiwa , kisha nikatolea mifano. 

15- Nimeyadhibiti maneno yote kwa 'shakli' ('harakaat'), na nikaweka 'fat-ha' 
mbili juu ya 'alif'. 

16- Nimetosheka na mifano ya maneno kutoka katika Our-ani na Sunnah; kwa 
kuwa hizo mbili ndio msingi wa Lugha ya kiarabu. 

17- Katika kuweka mifano nimezingaia: yawe sahali kusoma, kufahamu na 
yawe wazi maana yake. 

18- Katika kuchagua mifano ya malango wa «Kusoma Maneno»; 
nimezingatia: maana yanayokusanya mafunzo ya misingi ya dini, adabu na 
tabia njema; ili mwanafunzi apate elimu na malezi kwa wakati mmoja. 

19- Nimepangilia herufi inayokusudiwa katika mifano kwa mpangilio wa 
alfabeti, kuanzia mlango wa kwanza hadi mwisho wa mlango wa tano, na 
mpangilio wa [milango] ilio baada yake [unazingatia herufi ya] kabla ya herufi 
inayokusudiwa au baada yake, na katika mlango wa pili na watatu nimeanza 
kwa 'Hamzah'. 

20- Sijarudia neno lolote katika mifano; ili mwanafunzi ajifunze maneno 
mengi mbalimbali. 

21- Nimetofautisha kati ya herufi na mifano katika jedwali; na nikatenganisha 
safu zake kwa rangi mbili- nyeupe na kijani-. 

22- Nimetofautisha 'harakaat' na herufi zilizokusudiwa katika masomo kwa 
rangi nyekundu. 

23- Nimezitengenezea herufi za kitabu hiki na maneno yake rekodi ya sauti 
kwa lugha ya Kiarabu; ili mwanafunzi apate kwayo ujuzi wa kusikiliza, na 
aweze kusoma usomaji sahihi. 

24- Nimetengeneza pamoja na kitabu hiki kitabu [chengine] cha kujifunza 
kuandika, na nikakiita: (Algaai'datu Almadaniyyah - ta'liimu alkitaabah lil 
mubtadi-iin-) ili mwanafunzi akusanye baina ya ujuzi wa kusoma na wa 
kuandika. 


—YPY 


Mazuri ya Alqaaidatu t 2 
Almadaniyyah 4 


Mazuri ya Al-Qaaidatu 
Al-Madaniyyah 


1- Imekitishwa juu ya msingi madhubuti wa kielimu [kwa 
mujibu wa] vitabu vya Lugha. 

2- Imekusanya misingi ya kusoma. 

3- Wepesi na usahali katika kujifunza kusoma. 

4- Utaratibu katika kujifunza kusoma. 

5- Uwezekano wa kujifunza kusoma na kuwa hodari 
katika muda mfupi. 

6- Mifano yake imetoka kwenye Qur-ani Tukufu na 
Sunnah za Mtume -swala na salamu ya Allah zimshukie-. 
7- Mifano yake iko wazi na miepesi. 

8- Mifano haijarudiwarudiwa. 

9- Mifano katika mlango wa <Kusoma Maneno», 
imekusanya misingi ya dini na tabia. 

10- Kuweko kwa rekodi ya sauti kwa lugha ya Kiarabu: 
inayosaidia katika kusikiliza na kusoma bila makosa. 

11- Inafuatiwa na kitabu kivyake cha kujifunza kuandika 
mifano ilio kwenye kitabu hiki. 


Malengo ya Alqaaidatu Ze 
Almadaniyyah 93 


: Malengo уа Alqaaidatu s 
- Almadaniyyah : 


Baada va kumaliza kusoma kitabu hiki, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini va Allah-: 


Kuzitambua herufi za alfabeti na maumbo vake. 
Kuzisoma herufi za alfabeti na maumbo vake 
usomaji sahihi. 

Kuzitambua 'harakaat' na 'sukuun'. 

Kuzisoma herufi zilizo na 'harakaat' na 'sukuun' 
usomaji sahihi. 

Kujua 'Tanwiin'. 

Kuwa hodari katika kusoma herufi zilizo na 
'tanwiin'. 

Kuzijua herufi zilizo na 'shadda' na 'harakaat'. 
Kuzisoma herufi zilizo na 'shadda' pamoja na 
'harakaat' usomaji sahihi. 

Kuzijua herufi zenve 'shadda' na 'tanwiin'. 
Kuzisoma herufi zilizo na 'shadda' na 'tanwiin' 
usomaji sahihi. 

Kutofautisha baina 'hamzatu algat-i' na 'hamzatu 
alwasli' katika kusoma na kuchora. 

kuzitambua herufi za 'maddi twabi-i' 

Kuitambua 'alif' ilio baada 'waawu' va wengi 
(waawu aljamaa'ah). 

Kuisoma 'taa' iliofungwa (taau marbuutwah) <š> 
kwa vizuri, katika hali va kuunganisha na kukoma. 
Kusoma vizuri 'Allaamu Algamariyya' na 'Allaamu 
Asshamsivvah' 

Kusoma vizuri kabisa maneno, sentensi na 
maandishi. 

Kusoma Qur'ani Tukufu kwa mwandiko wa 
kiuthmani 

Kujua kusoma nambari usomaji sahihi. 


Ngazi fafanuzi ya 
silabasi 


Mlango wa kumi na tatu 

Mlango wa kumi na mbili Nambari 
Msamiati wa michoro ya 

Msahafu 

Mlango wa kumi na moja 

Mlango wa kumi kusoma maneno 
'Al-laamul Qamariyyah' na 
'Al-laamu Sh-Shamsiyyah' 


Mlango wa nane 
'Alif baada ya 'waawu' ya wingi 


Mlango wa saba 
'Al-Maddi At-Twabi-i' 


Mlango wa sita 
'Hamzatu alqat-i' na 'hamzatu 


al 1" 
N Mlango wa tano 


Herufi zikiwa na 'shaddah' na 


'At-Taaul Marbuutwah' 


'tanwiin' 
Mlango wa nne 
Hetufi zikiwa na 'shaddah' na 
'harakaat' 
Mlango wa tatu 
Mlango wa pili 
Herufi zikiwa na 
'hatakaat' na 'sukuun' 


Mlango wa kwanza 
Herufi za Alfabeti 


(3 N 
AQ izi OR: 


Utangulizi 


Maelekezo kwa mwalimu 


Idadi ya herufi ni (28), na kila herufi ina umbo, jina na 
sauti yake, ufafanuzi wa hayo ni kama ifuatavyo: 


1) Majina va herufi vanasomwa kwa kuweka sukuun kwenye herufi va mwisho, na tanwiini ilivo 


na dhwamma mbili unapounganisha. 


2) Alif ni herufi Jayyin’ nayo ni herufi yenye sukuun, inayokuja kabla yake herufi yenye fat-ha, na 
kwa hivyo, sauti yake haijitokezi isipokuwa ikisomwa pamoja na herufi kabla yake, mfano: , 
«U - UX, na sauti inavutwa kiwango cha harakah mbili. 


3) Sauti yake inavutwa kiwango cha harakah moja, vivyo hivyo herufi zilizobakia 


— a 


Mlango wa Kwanza 


Herufi za Alfabeti 


Malengo: 


Baada va kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


Kuzitambua herufi za alfabeti. 
e Kuzisoma herufi za alfabeti usomaji sahihi. 

° Kuyajua maumbo ya herufi za alfabeti. 

e Kuzisoma herufi za alfabeti usomaji sahihi. 

° Kuitambua na kuisoma 'hamzah' kwa maumbo 

yake. 

° Kuitambua 'hamzah' mamduudah na kuisoma. 
Kuitambua 'alif maqswuurah' “c” na kuisoma. 


ALO 


— N Re herufi za alfabeti i 
| Njia ya kusoma: Maelekezo kwa 
- Maelezo ya somo la kwanka c UK mwaħmu 
Atasoma jina la herufi kwa maumbo yake tofauti, kama ilivyobainishwa 
katika utangulizi <Uk. 11>. 
Mfano wa hilo: Herufi “|” ataisoma «alif» na herufi: ataisoma «baa» na 
herufi “=” ataisoma «Jiim», na herufi “j” ataisoma bs, na kama havyo. 


e 55 


- Maelezo ya somo la pili <Uk. 169: 

Atasoma jina la herufi kwa maumbo yake tofauti, kama ilivyobainishwa 
katika utangulizi <Uk. 11>. 

Mfano wa hilo: Herufi Jiim inapokuwa katikati ya neno na mwisho wake “> 
چ‎ -” ataisoma «Jiim», na kadhalika . 

-Tanabahisho: Mwanafunzi asiambiwe katika somo hili: herufi hii inakuwa 
mwanzo wa neno au mwisho wake; inatosha kujua kusoma jina la herufi 
popote itakapokuwa, na kwa umbo tofauti. 


- Maelezo ya somo la tatu «Uk. 20»: 

Herufi 'Hamzah' kwenye somo hili inasomwa kwa jina lake 'Hamzatun': sawa 
ikiwa juu ya mstari au juu ya 'alif', au chini yake, au juu ya 'waawi', au juu ya 
'yaa - û -3-)-|e” na kwenye masomo yaliobaki itasomwa kwa sauti 
yake: «a». 


- Maelezo ya somo la nne <Uk. 209. 

- 'Hamzatun Mamduudatun' inaandikwa 'alif' juu yake ikiwa na alama ya 
maddi ۰ 

- Katika somo hili atasoma jina «Hamzatun mamduudatun», ama kwenye 
masomo yaliobaki ataisomwa kwa sauti yake “|” «aa». 

Tanabahisho: 
Na ikiwa mwanzoni mwa neno kuna 'hamzah' ilio na 'fat-ha', na baada yake 
kuna 'alif' va kuvuta ilio na 'sakuun', kwa mfano: «Sal», basi L 
“Д3”, au ikiwa katikati ya neno, kwa mfano: lg? ; basi itaandikwa “8137, 
mfano: RER: basi itaandikwa Be”, 


- Maelezo ya somo la tano «Uk. 20»: 
- 'Alif Maqswuurah': Inaandikwa ikiwa mwisho wa neno kama 'Yaa' bila ya 
vitone viwili ©” 


- Katika somo an ataisoma kwa jina lake «alif magswurah», na katika 
masomo yaliobaki ataisoma kwa شاج‎ Yake <<” «аа». 


G 
= 
oc 
wo 
53 

= {< 

> 


Somo Ја kwanza 
Herufi za Alfabeti 


(= 3 (> 3 
ONY Mlango wa (уу ONY . ; IDA 
G una JPG temita jap 


KA 
Ya herufi za alfabeti 
Y 


Somo la tatu 
'Hamza' 


Michoro va 
hamzah 


смо Mc O 


Somo la nne 
'Hamza Mamduudah' 


Michoro va 'hamza 
mamduudah' 


nos Mich 


Somo la tano 
'Alif Magswuurah' 


© Michoro ya 'alif maqswuurah' 


Mlango wa Pili 


Herufi Pamoja na 
'Harakaat' na 'sukuun' 


Malengo: 
Baada va kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini va Allah-: 


° Kuzitambua 'harakaat' na 'sukuun'. 
° Kuzisoma herufi zikiwa na 'harakaat' na 'sukuun 
usomaji sahihi. 


CLIN + OR ) 4 A Herufi pamoja na E YA 
— Mlango wa Pili e 'harakaat' na 'sukuun' i 
Maelekezo kwa 
mwalimu 
'Harakah': ni mchoro mdogo unaowekwa juu va herufi au chini yake; ili 
kujulisha sauti vake. 
'Fat-ha': Mstari mdogo unaowekwa juu va herufi < =». 
'Dwamma': Waawu ndogo juu va herufi < >>. 


'Kasra': Mstari mdogo unaowekwa chini va herufi < ->. 
'Sukuun': Mviringo mdogo unaokaa juu va herufi < =» . 


*Njia va kusoma: 

- Maelezo va somo la kwanza, la pili na la tatu «Uk. 23, 26, 29»: 

Mwanafunzi atasoma sauti va herufi na 'harakah' yake < A ] = Í » «a» «i» 
«u», kwa mfano: Jiim ikiwa kwenye neno inasomwa ja au ji au ju 
kulingana na harakah iliyo nayo wala haisomwi kwa jina lake Jiim, kama 
ilivyobainishwa kwenye utangulizi «Uk.11». 


- Maelezo ya mifano ya somo la kwanza, la pili na la tatu «Uk. 24, 27, 30»: 

1- Katika mraba wa kwanza: Atasoma sauti ya herufi na 'harakah' 
yake « Í ». 

2- Katika mraba wa pili: Ataisoma herufi ya kwanza pamoja na 'harakah' 
yake < | > kisha atasoma herufi ya pili ikiwa na 'harakah' yake < = > kisha 
anazisoma zote mbili Pamoja. 

3- Katika mraba wa tatu: Atarudia alivyofanya katika mraba wa pili, kisha 
aisome herufi ya tatu pamoja na 'harakah' yake < У > kisha alisome пепо 
kamili < 35) « 

4- Na vivyo hivyo ndivyo atakavyofanya katika somo la 'Kasra' na la 
'dwamma'. 


Maelezo ya somo la nne <Uk. 329: | 

Ataisoma herufi va kwanza na 'harakah' yake < | » kisha ataisoma herufi ya 
kwanza pamoja na herufi ya pili iliyo na 'sukuun' < Gi > Kwa kuwa 
haiwezekani kuitamka herufi iliyo na 'sukuun' ikiwa peke yake. 


Maelezo ya somo la nne <Uk. 339: 
1- Katika mraba wa kwanza; Ataisoma herufi ya kwanza pamc'- 77 hawa! 
yake «=» kisha aunganishe herufi va kwanza na pili ilivo na ': 


2- K til ۱ ili: At li TAN 
kisha ataisoma herufi ya tatu 1 ane yake < + > kisha atasoma 


neno kamili « باس‎ » 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


8 
N 
š 
5 
z 
is 
= 
° 
Ë 
© 
A 


A 
— Mlango wa Pili R 
7 


e 
\ 
ام‎ 


8 


\ 
\ 
* \ 


Herufi pamoja na Bo 
'harakaat' na 'sukuun' (ON 


Mifano va 
'Fat-ha' 


۷. 


5 i v N eu N Е 


M 
$` 


l 


\ 
YA 


\ 
\ 


kl 


|. 
UN 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


Za Herufi pamoja na WA 
< 'harakaat' na 'sukuun' (ON 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


кс? 


b) 


Ú 
| 


Mlango wa Pili Se 


KARI 


Somo la tatu 


dwamma' 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


| Mifano уа 
1 'dwamma' 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 


Herufi pamoja na 
'harakaat' na 'sukuun' 
Somo la nne 
'Sukuun' 


Ba Herufi pamoja na Ç 
50 'harakaat' na 'sukuun' 2 


Mifano ya 
'Sukuun' 


PAQ), Be 
< Mlango wa Pili oe 


4 < Herufi pamoja na Wa 
< 'harakaat' na 'sukuun' (ON 


Mlango wa tatu 


Herufi na 'Tanwiin' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, 
mwanafunzi ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


e Kutambua 'tanwiin'. 
e Kusoma vizuri herufi zilizo na 'tanwiin'. 


| Y (A у. mm 
— Mlango wa tatu Re Herufi na 'Tanwiin' سس‎ 
q | ШКЫН 
Maelekezo kwa 
mwalimu 


'Tanwiin': Ni 'nuun' iliyo na sukuun, ambayo ni ziada inayoingia mwisho wa 
majina katika kutamka, na inaepukana nayo [majina] katika maandishi na 
wakati wa kukoma. 

'Fat-hataan' «'fat-ha' mbili»: Ni vistari viwili vidogo vinavyowekwa juu ya herufi 
ya mwisho < >>. 

'Kasrataan' «'kasra' mbili»: vistari viwili vidogo vinavyowekwa chini ya herufi ya 
mwisho < -». 

'Dwammataan' <'dwamma' mbili> : Ni waawu mbili ndogo zinazokuwa juu ya 
herufi ya mwisho < =». 


* Njia ya kusoma: 

Maelezo ya somo la kwanza la pili, na la tatu «Uk. 37, 39, 41» : 

Katika hali ya kuunganisha mwanafunzi atasoma sauti ya herufi ilivowekewa 
tanwini pamoja na ' harakah' yake < ê = ғ — ls y, yaani: asiseme alif fat- 
hataan bali aisome an, ama katika hali ya kukoma, basi atakoma kwa 
'sukuun', isipokuwa 'tanwiin mansuub' ['tanwiin ya fat-ha'] ataisoma kama 
'alif'. 


Maelezo kuhusu mifano va somo la kwanza, la pili na la tatu «Uk. 38, 40, 42»: 
1- Ataisoma herufi ya kwanza pamoja na 'harakah' yake < ع‎ >, kisha herufi ya 
pili pamoja na 'harakah' yake «  », kisha atazisome zote mbili kwa pamoja 
«ic», kisha atasoma herufi ya tatu iliyo na 'tanwiin' ikiwa na 'harakah' yake 
« Í » kisha atalisoma neno lote kamili < Lie >. 

Ikiwa herufi ya pili iko na 'sukuun', basi mwanafunzi ataisoma herufi ya 
kwanza pamoja na 'harakah' yake < +» kisha aunganishe herufi уа kwanza 
pamoja па ya pili iliyo na 'sukuun' < فق‎ » kisha ataisoma herufi ya tatu iliyo 
na 'tanwiin' pamoja na harakah yake < 15 > kisha atalisoma пепо kamili 
«i 333» 

Na vivyo hivyo ndivyo atakavyosoma kwenye somo la 'Kasratain' na 
'dwammatain'. 


га 


Р 


OR 
O 


x ER 
KN Herufi na 'Tanwiin @ 
YA № 


2 FN 
GAY ORS 


Mifano ya 
fat-ha' mbili 


ili 


Somo la p 


AT 
= 
om 
E 
8 
= 
uN 
® 
FS) 
— 
= 
= 
S 
4101 
=: 
= 
л 
® 
м 


(> EN 
GĦA Ф) 
26 Mlango wa tatu oe 


Somo la tatu 


'dwamataan' (dwamma' mbili) 


Mlango wa nne 


Herufi zikiwa na 'shadda' 
na 'harakaat' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuzitambua herufi zilizo na 'shadda' na 
'harakaat'. 
° Kuzisoma herufi zenye 'shadda' kwa njia sahihi. 


an 
2254 


| , w. ) [m e: 
RY >) 27 Herufi zikiwa na 'shadda' (зу 
— vanos me 89—00 zikwa na si >—_ a 
е mat 
Maelekezo kwa 
mwalimu 


Herufi ilivo na 'shadda': ni herufi ilivo na 'sukuun' ikifuatwa na herufi mfano 
wake yenye 'haraka', kwa mfano: «= = с + с » 

'Shadda' ikiwa na 'fat-ha': Kichwa cha 'siin' ndogo juu yake 'fat-ha' < >>. 

'Shadda' ikiwa na 'kasra': kichwa cha 'siin' ndogo juu yake 'kasra' < >>. 

'Shadda' ikiwa na 'dwamma': kichwa cha 'siin' ndogo juu yake 'dwamma' < =». 


*Njia ya kusoma: 

Maelezo ya somo la kwanza, la pili, na la tatu <Uk. 45, 47, 499: | 

Mwanafunzi ataisoma herufi va kwanza ikiwa na 'haraka' yake < Í », kisha 
ataisoma herufi ya kwanza Pamoja na herufi ya pili ilivo na 'shadda' zikiwa 
na 'haraka' zao < <! > kwa sababu haiwezekani kusoma herufi iliyo na 
'shadda' ikiwa peke yake. 


Maelezo ya mifano ya somo la kwanza, la pili, na la tatu <Uk. 46, 48, 509: 

1- Ataisoma herufi ya kwanza ikiwa na 'haraka' yake < — », kisha ataisoma 
herufi ya kwanza pamoja na ya pili iliyo na “shadda'zikiwa na 'haraka' zao 
«4», kisha ataisoma herufi ya tatu ikiwa na 'haraka' yake < 4 5, kisha 
alisome neno lote kamili < “2 ». 

Ikiwa baada ya herufi ya pili yenye 'shadda' kuna herufi yenye 'sukuun', basi 
ataisoma herufi ya kwanza ikiwa na 'haraka' yake < = >, kisha ataisoma 
herufi va kwanza pamoja na herufi ya pili yenye 'shadda' zikiwa na 'haraka' 
zao < یس‎ > kisha atasoma kwa kuunganisha herufi ya kwanza pamoja na ya 
pili yenye 'shaddda' zikiwa na 'haraka' zao pamoja na herufi va tatu ilivo na 
'sukuun' < 3-3 >. 

Na vivyo hivyo ndivyo atakavyofanya ikiwa baada ya herufi yenye 'shadda 
kuna 'alif maqswuurah', kwa mfano: < (=> » 

ikiwa herufi iliyo na 'shadda' iko mwisho wa neno: basi ataisoma herufi ya 
kwanza ikiwa na 'haraka' yake < | >, kisha ataisoma herufi ya pili ikiwa na 
'haraka' yake « © >, kisha atazisoma herufi zote mbili pamoja « | >, kisha 
ataisoma herufi ya pili pamoja na ya tatu iliyo na 'shadda' zikiwa na 'haraka' 
zao « 2£ >, kisha alisome neno lote kamili < Î >. 


2 


O 
1 


P 


— mm 
NA 


eg Mlango wa nne س‎ 


© 
= 
= 
JE 
3 G © 
Ke] = 2 
© 
2. =< S 
D 6 8 = 
gs = “ш 
с $ © 2 
z £ gS- 
= 5 
NS © ع‎ 
5 nr 
© 8 
= = 
n 


na 'harakaat' 


RB. 
«9 


Mlango ма ппе 


8 
f=] 
de 
8 
2 و‎ 
o $ 
g $ 
© Z 
= x 
3 
۳3 
6 
سکم‎ 
ام‎ 


M 


ee Mlango wa nne Se 


kasra 


ikiwa na 


= 
em 
a 
>i 
— 
E 
© 
ام‎ 


Herufi zikiwa ۶ 7 
na 'harakaat' 
shadda 


Herufi zikiwa na 'shadda' 
na 'harakaat' 


Mlango wa nne 


Mifano ya 


'shadda' ikiwa na 'kasra' 


Ф 
© 
= 
° 
z 
° 
مه‎ 
E 
© 
> 


= 
سد‎ 
far) 
+= 
av 
— 
E 
° 
ام‎ 


' dwamma 


ikiwa na 


Herufi zikiwa na 'shadda' 
na 'harakaat' 


shadda 


w 
© 
D 
£ 
Du 
G 
(G 
€ $ 
os 
3 £ 
8: 
NS 
= 
> 
= 
Ф 
= 


Rd 
Ж? 


|) 
1 Mlango wa nne 


JA 
<ë 


5 
> 
© 
2 
= 
= 


dwamma 


shadda' ikiwa na 


Mlango wa tano 


Herufi zikiwa na 
'shadda' na 'tanwiin' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, 
mwanalunzi ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuzitambua herufi zenye 'shadda' na 'tanwiin'. 
° Kuzisoma herufi zenye 'shadda' pamoja na 
'tanwiin' usomaji sahihi. 


shadda' na 'tanwiin 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


'Shadda' pamoja na 'fat-ha' mbili: Ni kichwa cha 'siin' ndogo juu yake 'fat-ha' 


— Mlango wa tano 5 — | Herufi zikiwa na i 


mbili 
« =», 
'Shadda' Pamoja na 'kasra' mbili: Ni kichwa cha 'siin' ndogo chini yake 'kasra' 
mbili <>. 


'Shadda' pamoja na 'dwamma' mbili: Ni kichwa cha 'siin' dogo juu yake 
'dwamma' mbili < “>. 


* Njia ya kusoma: 

Maelezo ya somo la kwanza, la pili, na la tatu <Uk. 53, 55, 57»: | 

Mwanafunzi ataisoma herufi va kwanza ikiwa na 'haraka' yake «i», kisha 
atasoma herufi ya kwanza Pamoja na ya pili iliyo na 'shadda' na 'tanwiin' 
pamoja na 'haraka' zao 
«Ul» 


Maelezo ya somo la kwanza, la pili na la tatu «Uk. 54, 55, 58»: 

Ikiwa neno lina herufi tatu: basi ataisoma herufi va kwanza ikiwa na 'haraka' 
yake < 4 >, Kisha ataisoma herufi ya pili ikiwa na 'haraka' yake < + >, kisha 
atazisoma zote mbili pamoja < قو‎ >, kisha ataisoma herufi ya pili na ya tatu 
iliyo na 'shadda' na 'tanwiini' pamoja na 'haraka' zao < ü, >, kisha atalisoma 
neno lote kamili < ü ë > 


Maelezo ya somo la nne <Uk. 599: 

Ikiwa neno lina herufi mbili zenye 'shadda' zinazofuatana, basi atasoma kuanzia 
mwanzo wa neno hadi herufi ya kwanza yenye 'shadda' kama ilivoitangulia, 
kisha ataisoma herufi ya kwanza yenye 'shadda' pamoja na herufi ilivo kabla 
yake, kisha atasoma kuanzia mwanzo wa neno pamoja na herufi ya kwanza 
yenye 'shadda', kisha atazisoma herufi zote mbili zenve 'shadda' pamoja na 
herufi iliyo kabla yao, kisha atalisoma neno lote kuanzia mwanzo pamoja na 
herufi mbili zenye 'shadda'. 


Mfano wa usomaji wa neno lenye herufi mbili «LaS», Uk. 59»: 
Ataisoma 'laam' pamoja na 'haraka' yake « 4», kisha ataisoma 'hamza' ikiwa na 
'haraka' yake < | », Kisha atazisoma,herufi zote mbili < š », Kisha ataisoma 
—0waad" па haraka" yake < shisha atazisoma herufi zote zikiwa ña — — 
'haraka' zao < لأض‎ >, kisha ataisom3“dwaad' na 'laam' ikiwa na 'shadda' na 
'haraka' zao < is >, kisha atzisoma zote pamoja na 'laam' yenye 'shadda' na 


ili 


mb 


= 
5 2 
2 — 
З < 
s3 
55 g = 
=” = 6 
= Е ° 8 
53 Ë = 
TE 7 ` 


shadda 


ONY Herufi zikiwa na QO 
50 'shadda' na 'tanwiin' (ON 


Mifano ya 
'shadda' ikiwa na ' fat-ha' mbili 


Herufi zikiwa na 
'shadda' na 'tanwiin' 


= 
o = 
a 
S 
— 
E 
© 
ام‎ 


ili 


mb 


kasra 


shadda' ikiwa na ' 


INS Herufi zikiwa na DE 
500 'shadda' na 'tanwiin' (O 


W 
DL z 
مره‎ c 
لب‎ 
LA 
o E 3 
wa 
1 


Фу, 
Mlango wa tano hoy 60 
KV 


Herufi zikiwa na 
'shadda' na 'tanwiin' 


© 
8 
"8 
2 
= 5 
= 
8 = 
= = 
3 - 
o £ 
JE 
Z. 
= 
К; 
S 
S 
fasi 
= 
n 


ONY Herufi zikiwa na Qo 
50 'shadda' na 'tanwiin' (> 


Mifano ya 


'shadda ikiwa na 'dwamma' mbili 


Herufi zikiwa na 
'shadda' na 'tanwiin' 


Somo la nne 
herufi mbili zilizo na 'shadda' 


Mlango wa sita 


'Hamzatu alqat-i' na 
'Hamzatu alwaswli' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


e Kutofautisha baina 'hamzatu algat-i' na 'hamzatu 
alwaswli' katika kusoma na kuandika. 

° Kusoma 'hamzatu alqat-i' na 'hamzatu alwaswli' usomaji 

sahihi. 


ri . (fiha О) 'Hamzatu alqat-i' па (9x8 
—<, н 3 
4 Mlango wa sita ©» 4 'Hamzatu alwaswli' СУ 

Ç 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


- 'Hamzatu alqat-i' : Ni 'Hamza' ya asili iliyo na 'haraka' inayokuja mwanzo wa 
neno, inaandikwa juu va 'alif' au chini yake, na inasomwa kulingana na 
'haraka' yake 
< а 5 I». 


- 'Hamzatu alwaswli” : Ni 'hamza' ya ziada inayokuja mwanzo wa пепо, 
inaandikwa kama 'alif' « ١ > wala haiwekewi 'haraka' yoyote, na inaandikwa 
na kusomwa ikiwa haijaunganishwa na herufi zilizo kabla yake, na pindi 
itaunganishwa na herufi kabla yake, basi itaandikwa na haitasomwa. 

- Vipi utaijua 'hamzatu alqat-i' na 'hamzatu alwaswli'? 

Weka herufi ' waaw' kabla va neno: 

-Ukiisoma 'hamza'; basi ujue hio пі 'hamzatu qat-i’. 

-Na ikiwa hutaisoma 'hamza', basi hio ni 'hamzatu waswli'. 


* Njia va kusoma: 

Maelezo ya somo la kwanza «uk.63»: 

1- Mwanafunzi ataisoma 'hamzatu alqat-i' kulingana na 'haraka' yake, kama 
ilivyoelezewa katika masomo yaliotangulia. 

2- Atafuata njia iliotangulia katika kuisoma mifano va somo hili. 


Maelezo ya somo la pili «uk.64»: 

1- Ikiwa 'hamzatu alwaswli' haikutangaliwa na herufi kabla yake: basi itasomwa 
kama 'hamzatu gat-i'. 

2- Ikiwa imetanguliwa na herufi kabla vake, basi haitasomwa, na ataunaganisha 
herufi ilivo kabla vake na ile ilivo baada vake katika usomaji; kwa mfano: 
пепо < 013 > linasomwa: «3 » 

3- Atafuata njia iliotangulia katika kusoma mifano ya somo hili. 


KA) 'Hamzatu alqat-i' na ۱ Mlango wa sita ° 
DVG) 'Hamzatu alwaswli' ¿ Í 


, Somo la nne - 
° 'Hamzatu alqat-i' n 


۳ Wange wasita N 'Hamzatu algat-i' na 
ango ? < 'Hamzatu alwaswli' 


Somo la kwanza ; 
'hamzatu alwaswli' : 


| Mifano уа ] 


el 
'hamzatu alwaswli ; 
G; Fil 


Mlango wa saba 


Baada va kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini va Allah-: 


° Kuzitambua herufi za 'maddi twabi-i”. 
° Kuzisoma herufi za 'maddi twabi-i' usomaji sahihi. 


Е ۱ m 
(7 Mlango wa ; 'Almaddu attwabi-i' DASA 
S saba 3 < (maddi ya kawaida) i v 
miċ 
Maelekezo kwa 
mwalimu 


-Herufi za 'maddi ' ni tatu: « ي‎ - 3-1» 

-Ni lini herufi inakuwa 'maddi twabi-i’? 

Pindi herufi 'alif' itakapotatanguliwa na (herufi ilivo na) 'fat- 
ha' « U > au маам ikatanguliwa na 'dwamma' < بو‎ » au 
'vaa' ikatanguliwa na 'kasra' 

« بي » 

-Je herufi za maddi zinakuwa na 'harakah'? 

Herufi za 'maddi' ni zenye 'sukuun', haziwi na 'harakah' 
yoyote- sawa ¡we ni 'fat-ha' au 'kasra' au 'dwamma' -. 


*Njia va kusoma: 

Maelezo «Uk. 67»: 

1- Mwanafunzi ataisoma herufi ya kwanza na 'harakah' yake 
« 2 », kisha ataisoma herufi hio hio pamoja na herufi ya 
'maddi' < U > (vaani ataisoma kwa kuivuta hatua moja 
tu), kisha ataisoma herufi ya tatu ikiwa na ' harakah' yake « 
=>, kisha alisome neno kamili < CE >. 

2- Na atafuata njia iliotangulia katika kuisoma mifano ya 
somo hili. 


AI 'Almaddu attwabi-i' Ç k Mlango wa Š 
DVG) ('maddi' ya kawaida) ; € saba 


"Maddi twabi-i' 


Mifano ya 'maddi twabi-i' katika 
herufi “Alif” 


Mifano ya 'maddi twabi-i' katika 
herufi 'Waaw' 


Mifano ya 'maddi twabi-i' katika 
herufi Yaa’ 


Mlango wa nane 


'Alif' baada ya 'waaw 
aljama-ah' ('waaw' ya wengi) 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuitambua'alif' inayokuwa baada уа 'waaw' ya wengi. 


< 


Y f ١ 
< 5 Mlango wa 1 > E $ 5 "Аі? baada ya 'waaw aljama-ah’ > 
ve, nane Р" M | (waaw ya wengi) WA 
Maelekezo kwa 
mwalimu 


'Alif' baada ya 'waaw' ya kujulisha wengi: Ni 'alif' inayokuwa 
mwisho wa kitendo baada ya 'waaw' ya wengi, kwa mfano: 
«Isla». Sababu va kuandika 'alif' baada va 'waaw' va wengi: 
ni ili kuonvesha kuwa 'waaw' hivo ni va wengi, na pindi 
haitakuwa ni va wengi, basi haitaandikwa, kwa mfano: 
«ازجو»‎ 


*Njia ya kusoma: 

Maelezo <uk. 71>: 

1- Anafuata njia iliotangulia katika kuisoma mifano ya somo 
hili. 

2- 'Alif' inayokuwa baada va 'waaw' ya wengi; inaandikwa 
wala haisomwi katika hali zote. 


jamaa (wengi) 


' 'Alif ' baada ya 'waawu' уа 


Mlango wa tisa 


'Attau Al-marbuutwah' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuitambua 'Attau Al-marbuutwah'. 
e Kuisoma vizuri 'Attau Al-marbuutwah' kwa kuunganisha 
na kukoma. 


р p” у ОТО 
—— Mlango wa tisa Re 'Attau Almarbuutwah' eee n 
d ۴ | 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


'Attau Almarbuutwah': Ni 'Taa' « < » inayokuja mwisho wa 
neno, inaandikwa kama 'Haa' inayokuwa mwisho wa neno, 
па zinawekwa juu yake nukta mbili < 4 - š » na inasomwa 
kama 'Taa' wakati wa kuunganisha, na kama 'Haa' wakati wa 
kukoma. 


*Njia ya kusoma: 

Maelezo <uk. 759: 

1- Mwanafunzi anafuata njia iliyopita katika kusoma mifano 
ya somo hili. 

2- Ataisoma 'taa marbuutwah' mara kwa kuunganisha na 
mara nyingine kwa kukoma. 
Hali ya kuunganisha: itasomwa kama 'taa' < 4 > pamoja 
na 'haraka' yake 
Na katika hali kukoma: inasomwa kama 'haa' « » iliyo 
na 'sukuun'. 


Mlango wa kumi 


'Allaamu Alqamariyyah' na 
'Allaamu Asshamsiyyah' 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


e kutofautisha baina ya 'Allaamu Alqamariyyah' na 
'Allaamu Asshamsiyyah' 

° kuzisoma 'Allaamu Alqamariyyah' na 'Allaamu 

Asshamsiyyah' usomaji sahihi. 


eN А 88 > AQ 'Allaamu Algamariyyah' na 
11: — 
4 Mlango wa kumi (б > 0) 'Allaamu Asshamsiyyah' 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


- 'Allaam Algamariyyah’: Ni 'laam' ilivotanguliwa na 'hamzatu waswli' mwanzo 
wa neno, na 'laam' hii huandikwa na kusomwa. 

- 'Allaam Asshamsiyyah': Ni 'laam' iliyotanguliwa na 'hamzatu waswli' mwanzo 
wa neno, navo 'laam' hii huandikwa wala haisomwi. 

Vipi utatambua 'Allaam Algamariyyah' na 'Allaam Asshamsiyyah'? 

Weka kabla va neno herufi 'waaw': 

- Ikiwa utaisoma 'laam', basi hiyo ni 'Allaamu Algamariyyah'. 

- Na ikiwa hutaisoma 'laam', basi hiyo ni 'Allaam Asshamsiyyah'. 


*Njia va kusoma: 

Maelezo va somo la kwanza «uk. 799: 

1- Ikiwa 'hamzatu alwaswli' itakuja kabla 'Allaam Algamariyyah' bila 
kutanguliwa na herufi vovote, basi 'hamzatu waswli' itasomwa ikiwa na 'fat- 
ha' na 'laam' ikiwa na sukuun < 3Í > 

2- Ikiwa 'hamzatu alwaswli’ Шо kabla ya ‘Allaam Alqamariyyah’ imetanguliwa na 
herufi kabla vake, basi 'hamzatu alwaswli' haitasomwa, na herufi ilivo kabla 
yake itaunganishwa na 'laam' yenye 'sukuun' moja kwa moja < 45» 

3- Atafuata njia iliotangulia katika kusoma mifano ya somo hili. 


- Maelezo ya somo la pili «Uk: 80»: 

1- Ikiwa 'hamzatu alwaswili' iliyo kabla ya ‘Allaam Asshamsiyyah' haijatanguliwa 
na herufi yoyote, basi 'hamzatu alwaswli' itasomwa ikiwa na 'fat-ha' pamoja 
na herufi yenye 'shadda' inayoifuatia 'laam', na 'laam' inataondoshwa katika 
kusoma; kwa mfano: пепо < #01! » litasomwa «А » 

- Ikiwa 'hamzatu alwaswli' ilivo kabla Allaam Asshamsiyyah' imetanguliwa na 
herufi; basi herufi hii [iliotangulia] itasomwa pamoja na herufi iliyo na 
'shadda' inavoifuata 'laam', na 'hamzatu alwaswli' Pamoja na 'laam' 
zitaondoshwa katika kusoma, kwa mfano: пепо «#1!» litasomwa «Flan 9» 

3- Atafuata njia ilivotangulia katika kuisoma mifano va somo hili. 


- Tanabahisho: 

1- Pndi 'Allaam Alqamarivvah' au 'Allaam Asshamsiyyah' zitatanguliwa na 
'laam', basi 'hamzatu alwaswli' itaondoshwa katika maandishi na kusoma, 
mfano: < ly na «للناس»‎ 

2- Pindi 'Allaam Asshamsiyyah' itaingia katika neno lilioanzwa na 'laam' basi 
'Allaam Asshamsivvah' pamoja na 'Hamzatu Alwaswli' zitaondoshwa katika 


аы С 


< 
2۸ 'Allaamu Alqamariyyah' na 
€ 49) 'Allaamu Asshamsiyyah' Mlango ма kumi 


Somo Ја kwanza 
'laam qamariyyah' 


NE a kii 


Somo la kwanza 
'laam shamsiyyah' 


Mlango wa 
kumi na moja 


Kusoma maneno 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kusoma maneno, sentensi, na maandishi kwa vizuri na 
usomaji sahihi. 


CN Mlango wa ( N KA 
“+ kumi na moja — 5 KAN Kusoma maneno 


Maelekezo kwa 
mwalimu 
* Njia ya kusoma: 


- Maelezo ya somo la kwanza, la pili, la tatu, la nne, na la tano «Uk: 82, 84, 85, 
86, 87»: 

1- Mwanafuzi atalisoma neno la kwanza kama iliyobainishwa katika masomo 
yaliotangulia. 

2- Atalisoma neno la pili kama ilivvobainishwa katika masomo yaliotangulia. 

3- Na ikiwa mfano una maneno mawili, atarejea na kulisoma neno la kwanza 
na pili kwa pamoja. 

4- Na ikiwa mfano una maneno matatu, basi ataunganisha neno la kwanza na 
la pili, kisha ataunganisha neno la pili na la tatu, kisha arudie kuusoma 
mfano kamili. 

5- Na ikiwa mfano una maneno manne, basi ataunganisha neno la kwanza na 
la pili, kisha aunganishe la tatu na la nne, kisha arudie kuusoma mfano 
kamili. 

6- Atafuata njia hii hii ikiwa maneno yaliyo katika mfano yatazidi manne, na 
huenda nikazingatia maana [ya maneno] katika kuunganisha.. 


Tanabahisho: 

1- Pindi itakuja herufi yenye 'haraka' iliofuatiwa na 'maddi' mwisho wa neno, 
na ikaja herufi ilivo na sukuun kwenye neno la pili, basi herufi ya kwanza 
itaondoshwa katika matamshi wakati wa kuunganisha. 

Mfano wa hayo: « الصلاة‎ 1943) 3 > 'miim' ni herufi iliyo na 'haraka', na 
inafuatiwa na herufi mbili zenve 'sukuun'- nazo ni 'waaw' na 'swaad':- basi 
'waaw' itaondoshwa, isomwe: < saisi 3 >, ama 'alif' iliyo baada va 'waaw' 
va wengi, 'hamzatu alwaswli', na 'Allaam Asshamsiyyah', hazisomwi wakati 
wa kuunganisha. кр 

Kadhalika: « ذا القربی‎ > 'dhaal' ni herufi iliyo na 'haraka', na baada yake 
kuna herufi mbili zenve 'sukuun'- nazo ni 'alif na 'Allaam Algamariyyah':- 
basi 'alif' itaondoshwa, isomwe: < (A », ama hamzatu alwaswli haisomwi 
wakati wa kuunganisha. 

2- Neno < 3) > huandikwa bila ya 'alif' baada va 'laam' ilivo na 'shadda'; kwa 
sababu ya wingi wa matumizi yake, na linasomwa « اللاه‎ > 

a) a : кд! 29 2 va Чаар’: kwa sababu va wingi wa 
matumizi yake , na linasomwa < ° WA 

4- Neno < œ% > linaandikwa bila va 'alif' baada ya 'miim'; kwa sababu 


¿ Ç А Mlango ма 
KUN Kusoma maneno 2 ا‎ aiea i 


y 
2 Mlango wa 
N kumi na moja 


Kusoma maneno 


al‏ السماء 


Alap MU 


| на سوم‎ 
Somo la tatu ' 
А mifano уа kusoma maneno таппе - 

JUN زت‎ 5 4) КА) 


se a W ۳ 307 وم‎ Š 
305 تعد‎ ЗЫ 
تستعين‎ 2:9 A a. 


abl нын)‏ السو 


434% 


Oi 223422, 


Mlango wa 
kumi na moja 


Kusoma maneno 


Somo la nne 
a mifano ya kusoma sentensi N 


” 
tad 0” 


giad والانش الا‎ AS G; 


” 


ss Ts وو 2غ‎ Ф„ те, 
وقال زبگم ادعونيي استجب لکم‎ 
жей 0) 55 AS 


” 
لب 
۰ 


SPARE 


25 5781093 to AH- 


wt ° 2,2 ¿ PIA A 2 3‏ سم = = 
عود colle.‏ الله التامات من شر ماخلق 


j 


و 6 سر ” 


е2) < الله‎ ¿rs E FU سبحان‎ 


Ра 
уе EA Ús و‎ W 


£ دمح ول هقی الصا‎ 
2—5) f'wa; SN ib 
e aj) استطعت‎ 8) EN 2 753 


ya oe 


“5502; AL > ان‎ У 
GA KEI وَرْسَلِهء‎ 5255 
ee 


als ¡a SAN 


25 56417 35225 JG 


Mlango wa 
kumi na mbili 


Istilahi ya mwandiko 
wa Msahafu 


Malengo: 
Baada va kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuzitambua baadhi ya istilahi ya mwandiko wa 
Msahafu. 

e Kutofautisha baina ya mwandiko wa kiuthmani na 

maandishi ya kisasa. 


Tanabahisho 


Mwandiko wa Msahafu unatofautiana na maandishi ya kisasa katika 
baadhi ya maneno na 'harakah' 


2 Mlango wa ( A E ) Istilahi ya mwandiko 
S kumi na mbili © ja < wa Msahafu 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


Kichwa cha ‘haa’ = ndogo < = > kinajulisha kuwa na 'sukuun' kwa herufi, na 
itasomwa kama ilivyo kwenye <somo la 'sukuun'>. 

Kichwa cha 'swaad' ص‎ juu va 'hamzatu alwaswli' < Í > ni dalili kuwa hiyo ni 
'hamzatu waswli', na itasomwa kama ilivyo kwenye «somo la 'hamzatu 
alwaswli'». 

Alama va 'maddi' < ~ >: inaonesha kuwa herufi itavutwa zaidi ya 'maddi 
twabi-i'. 

‘Hamza’ kisha 'alif' « lè > inasomwa < | >, na inaitwa 'maddi badal', na 
inasomwa kama ilivyo kwenye «mlango wa 'maddi twabi-i'». 

Herufi ndogo miongoni mwa herufi za 'maddi' baada ya herufi kubwa 
« “4 - A - 3» inaonesha kuwa zinazomwa zote kwa pamoja, na 
itasomwa kama ilivyo kwenye «Mlango wa 'maddi twabi-i'» 

'Alif' ndogo < 3 > au 'siin' ndogo < оа > juu ya herufi kubwa: ni dalili kuwa 
herufi ndogo inasomwa, na herufi kubwa haisomwi. 

Duara dufu iliosimama juu ya « Î > inaonesha kuwa 'alif' itasomwa wakati wa 
kisimamo wala haisomwi wakati wa kuunganisha. 

Duara iliyokamilika juu va herufi za 'i-Ilah' < & -3-Í > ni dalili kuwa herufi 
haisomwi. 


Tanabahisho: mwanafunzi ataisoma mifano kwa namna iliyobainishwa 
kwenye masomo yaliotangulia. 

Faida: katika mwandiko wa Msahafu herufi 'yaa' « 6 > mwishoni тма neno, 
inaandikwa bila nukta mbili. 

Vanavotofautisha baina yake na 'alif magswuurah ni yanayofuata: | 

1- Ikiwa ina 'fat-ha' < تسی‎ » au 'kasra' < يخي‎ > au 'dwamma' < (A > au iwe 
juu yake kichwa kidogo cha 'haa' < с >, basi hio ni 'Yaa' < 6 > 

2- Ikiwa haina 'haraka' yoyote, na haina kichwa kidogo cha 'haa' رح‎ basi 
kutatizamwa 'haraka' ya herufi iliyo kabla yake: ikiwa ni 'kasra', basi hiyo ni 
'Yaa' < 6 >, kwa mfano: < Gale » 
Na kama herufi iliyo kabla yake ina 'fat-ha'; basi hiyo ni “Alif 
Almaqswuurah' < 6 >, kwa mfano: < s% » 


سس( سس 
NA‏ 


AI Istilahi ya mwandiko Ç £ Mlango wa > 
DVG) wa Msahafu ; < kumi па mbili ; 


Somo la kwanza 
kichwa cha 'haa' ndogo 


Mifano ya kichwa cha 'haa' 
ndogo 
وو‎ 
жї” 
+ 


ESO SEA DIG ĦA Co 


Somo la pili 
kichwa cha 'swaad' ndogo 


Mifano ya kichwa cha 
'swaad' ndogo 


Istilahi ya mwandiko 
wa Msahafu 


Mlango wa 
kumi na mbili 


(=) Somo la tatu 
alama za 'maddi' 


Somo la nne 
'Hamza' шс na 'alif' 


Istilahi ya mwandiko Q { $ Mlango wa 2 
wa Msahafu 2 < kumi na mbili У 


| (2) O © Somo la tano 


Herufi ndogo baada ya herufi kubwa 


Mifano va 'alif' ndogo 


٤ Mlango wa N Istilahi va mwandiko 
kumi na mbili E wa Msahafu 


Mifano ya 
herufi ndogo juu ya herufi kubwa 
١ > = | 
+. 


SADO AS 


Somo la saba: duara dufu liliosimama 


Mifano ya 
duara dufu liliosimama 


KA) Istilahi va mwandiko £ Mlango wa 
DVG) wa Msahafu ¿ kumi na mbili 


9 


Mifano ya 
duara kamili 


Mlango wa 
kumi na tatu 


Malengo: 
Baada ya kumaliza kusoma mlango huu, mwanafunzi 
ataweza- kwa idhini ya Allah-: 


° Kuzisoma nambari kwa vizuri na sahihi. 


ha Mlango nambari ۱ >) , | ۲ ( RR 
4 kumi na tatu Aa Nambari B 


Maelekezo kwa 
mwalimu 


Mwanafunzi atasoma nambari kwa njia ifuatavo: 


Ithnaan Y Waahid \ Swifr ۰ 
Khamsah ° Arba'ah £ Thalaatha Y 
Thamaaniyah A Sab'ah V Sittah ` 

a YA Asharah | ۰ Tis'ah q 
Asharah ۱ | | | 
Arba'ata ۱ 3 | Thalaathata \ ۳ | Ithnaa \ Y 
Asharah Asharah | Asharah 

Sab'ata \y | Sittata 5 Khamsata | ۱ ۵ 
Asharah Asharah | Asharah 

š Tis'ata Thamaaniyata 

Ishruun Y Asharah | ۱۹ Asharah ! YA | 


н On 
Nambari ee د‎ 


A N = 
< Faharisi ya maudhui 
Faharisi ya maudhui 


Са 
3 


۱۱۵۱۱۳۲۱۱۱۱۶ سس‎ asa aaa К A С aan baan НИНЕ 5 
Niliyoyafanya kwenye ka ii 6 
Mazuri va Algaaidatu ۸۸1102 012101 77 31/7 1... و و موم مومسم و‎ 8 
Malengo va Alqaaidatu АІтааапіууаћһ.......................................... 9 
Ngazi fafanuzi ya ADS rancia 10 
Utangulizi u ua unamasa 11 
Mlango wa kwanza: Herufi Za Alfabetico 13 
Mlango wa pili: Herufi zikiwa na harakat na ѕиКицип............................... 21 
Mlango wa tatu: Herufi zikiwa na Tanwiini aaa 35 
Mlango wanne: Herufi zikiwa na shaddah na harakat................. 43 
Mlango wa tano: Herufi zikiwa na shaddah na tanwiini....................... 51 
Mlango wa sita: Hamzatu alqatwi' na hamzatu alwasw!ll...................... 61 
Mlango wa saba: MadditwabiT'i....... nennen 65 
Mlango wa nane: Alif baada ya waawu уајатаа....................................... 69 
Mlango wa tisa: Таа marbuutwah........... معدم مم م م م‎ 73 
Mlango wa kumi: laam qamarivvah na laam shamsiyyahı................. 77 
Mlango wa kumi na moja: kusoma 110117 61710... aaa 81 
Mlango wa kumi па mbili: istilahi ya mwandiko wa musahafu.......... 89 
Mlango wa kumi na tatu: Namba......... م‎ mes 97 
ا‎ 1 mnt a muasa to maan 100 
TAASISI YA TWALIBUL ILM YA KUNUSHURU NA KUGAWA 
00966506090448 

ОБО 

Pat 

Oh 


100 


Al-Qaai'datu Al-Madaniyyah 


NJIA NYEPESI ZAIDI NA YA KARIBU ZAIDI YA KUFUNDISHA 
KUSOMA KWA LUGHA YA KIARABU. 

YENYE KUANDAMANA NA MBINU MPYA, KWANI KINACHO 
APLIKESHENI YA KIELEKTRONIA YENYE KUSAIDIA KUSIKIL- 
IZA NA KUSOMA SAHIHI. 

KINAFUATWA NA KITABU KILICHOTENGWA KWA AJILI YA 
MAFUNZO VA KUANDIKA. 

MNAO NDANI VAKE MATANABAHISHO KWA WAALIMU VAN- 
AOWASAIDIA KUTAMBUA NJIAZA SAHIHI KATIKA KUFUNZA. 


